Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


KAKATAS 


TOMO 42 BILANG 10 BASAHIN AT TALAKAYIN OKTUBRE 2022 


EDITORYAL 


Pag-alabin ang pakikibakang magsasaka para sa lupa at laban 
sa pasista't bulok na estado 


oong Oktubre 20, nasa biyahe ang isang grupo ng 11 magsasakang galing Quezon tungong NCR para 

makipagdayalogo sa Department of Agriculture. Wala silang dala kundi ang kanilang kolektibong hiling 
para sa ayuda. Makatwiran ang kanilang hangarin, kaya't bakit, pagdaan ng Tiaong, Quezon, ay hinarang sila 
ng mga pulis at militar? Bakit sila iligal na dinetine, at tinratong daig pa sa kriminal? 


Higit sa lahat, bakit hindi ito terorismo sa bayan upang patuloy pinatay-251 mula Hulyo 2016 


isang bukod na insidente, bagkus ay na ipataw ang monopolyo sa hanggang Abril 2020--at libu-libo 
bahagi ng sistematikong panunupil lupa at pagpasasaan ng iilan ang ang iligal na inaresto, sinampahan 
ng estado sa mga magsasaka? pinaghirapan ng mga magbubukid. ng gawa-gawang kaso at sapilitang 
Ang tumitinding karahasan laban Higit na naging marahas ang pinasuko bilang kasapi umano a 
? taga-suporta ng Bagong Hukbong 
sa magsasaka ay nakaangkla sa estado noong rehimeng Duterte, B t Partido K ist 
pagtatanggol sa paghahari ng uring at nagpapatuloy ito sa ilalim ng aa d Pa “ Kaagahaar nG 
panginoong maylupa-malalaking ilehitimong rehimeng Marcos ll. Ko Rak NG ark dang 
burgesya kumprador (PML-MBK) sa Bala, bomba, kanyon at mga halimaw ka nA ng anG pa a ni sae 
bansa sa basbas ng imperyalismo na na pulis at militar ang sagot nito sa Ha daa k sa Pat Spa NG 
pinapatupad ng mga burukratang lumalakas na hinaing ng ginugutom mga AB Kar a H a 
kapitalista sa bulok na estado. at inaaping magbubukid. Sa buong KAG SArApULAnpa a MIpaNG 
I h kabuhayan ng mga magsasaka. 
Pinapakawalan ang pasismo- bansa, daan-daang magsasaka ang 


CA 


Ne 


N- I | 
AY 


KALATAS 


Oktubre 2022 
TOMO 42 BILANG 10 


NILALAMAN 


Pag-alabin ang pakikibakang 
magsasaka para sa lupa at laban sa 
pasista't bulok na estado 


Daing ng magtutubo sa Batangas 


Unang 100 araw ni Ferdinand 
Marcos Jr., sinalubong ng protesta 


6 Tutulan ang panukalang joint oil exploration 
sa West Philippine Sea 


7 Diarrhea outbreak sa mga 
komunidad ng Dumagat, pinaiimbestigahan 


8 Tugon ni PAG: Ano ang epekto ng 
pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar 
sa ekonomya ng Pilipinas? 


Manggagawa ng TS Tech 
Trim Philippines, nagprotesta sa DOLE 


Sigaw ng magsasaka sa 
TK: Lupa, ayuda at hustisya! 


Pahayag ni PAG hinggil sa tatlong 
dinukot na magsasaka 


Kwento: Ikaw ba si Ka Pedring? 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 


ng. ating 5 pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan nma maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


(Ka) dagundong.tk@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


Pinagkakaitan ng lupa ang mga magsasaka. Pito sa 10 magsasakang 
Pilipino ang wala o kulang sa lupa. Huwad ang ipinatupad na reporma 
sa lupa ng lahat ng nagdaang rehimen. Naging mekanismo lamang ito 
para “ligal” na maikonsentra ang lupa sa iilang pamilya, negosyo at 
dayuhan. Malinaw na halimbawa ang mga Lupang Ramos at Kapdula 
sa Cavite kung paano inikutan ng Virata-Sy ang Comprehensive 
Agrarian Reform Program para agawan ng lupa ang mga magsasaka. 


Agresibo ang pagpapalit-gamit sa mga bukirin at panirikan tungong 
di-kinakailangang imprastraktura, proyektong pang-enerhiya, mina, 
taniman ng palm oil, turismo, residensyal at iba pang gamit ng 
malalaking negosyo at luho ng mayayamang pamilya. Daan libong 
ektaryang lupain ng mga magsasaka at katutubo sa mga probinsya ng 
rehiyong TK ang kinamkam ng mga PML-MBK sa pangunguna ni Henry 
Sy. Epekto nito, libu-libong pamilyang magsasaka ang pinalayas at 
ginawang tauhan at upahan sa sarili nilang lupain. 


Ang mga magsasakang may lupa pang nabubungkal ay unti-unti 
namang pinapatay sa gutom gamit ang mga neoliberal na patakaran 
tulad ng Rice Liberalization Law. Dahil dito, bumaha sa pamilihan 
ang imported na bigas, asukal, asin, karne, isda, gulay, langis, sibuyas 
at bawang. Nagbunsod ito ng mas malawak na kagutuman lalo sa 
kanayunan. Lugi hanggang mabangkarote ang mga magbubukid dahil 
sa grabeng ibinagsak ng presyo sa farmgate ng mga produktong bukid. 


Hanggang ngayon, hindi pa rin naibalik sa mga magniniyog ang 
ninakaw na Coco Levy Fund ng pamilyang Marcos at ng mga kroni 
nito. Masahol pa, imbes na panagutin ang mga ito sa kanilang 
pandarambong nagawa pang makabalik ang mga ito sa tuktok ng 
kapangyarihan ng estadong mala-kolonyal. 


Ang mga nabanggit ay lalong nagpapasahol sa dati nang binabata 
ng mga magsasaka na mataas na upa sa lupa, usura, mababang sahod 
sa manggagawang-bukid at pang-aalipin. Sobrang pahirap din ang mga 
dagdag-singil, dayaan sa presyuhan at timbangan, mahal na paupa sa 
kagamitan sa produksyon, pagsirit ng presyo ng kemikal na input at 
gasolina, at kawalan ng suporta ng estado para sa irigasyon, kalsada 
at mga post-harvest facilities. Inaabandona pa ang mga magsasakang 
nasasalanta ng kalamidad taun-taon. Ang ganitong napakadustang 
kalagayan ang nagtutulak sa mga magsasakang patuloy na lumaban. 


Habang tumitindi ang kahirapan, panunupil at pang-aapi, lalong 
nagiging mahigpit ang pangangailangang isulong at palawakin ang 
mga anti-pyudal na pakikibaka ng mga magsasaka sa kanayunan. Ito 
ang pangunahing nilalaman ng pambansa-demokratikong rebolusyon 
na layuning lutasin ang daantaong suliranin ng mga magsasaka sa 
lupa. Sa pagsulong nito nabubuo ang di magagaping lakas sa pulitika- 
ekonomya't militar ng mga magsasaka hanggang maibagsak ang 
kapangyarihan ng uring panginoong maylupa at iba pang mga kaaway 
sa uri sa kanayunan. 


Ang isinusulong na rebolusyonaryong agraryo ay may maksimum 
na programa ng kumpiskasyon ng lupain ng mga PML-MBK at libreng 
pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang wala at kulang sa lupa at 
minimum na programa sa pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapataas 
sa sahod ng manggagawang bukid, pagpawi sa usura, at iba pang 
hakbangin para itaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka. 
Nakamit at patuloy na makakamit ang mga tagumpay sa rebolusyong 
agraryo sa patuloy na pagsusulong ng digmang bayan. 


OKTUBRE 2022 


Ipinakikita ng mayamang 
kasaysayan at maging ng mga 
kasalukuyang pakikibakang 
magsasaka sa TK na ang paglaban 
ang pinakamabisang paraan upang 
ipagtanggol ang karapatan sa lupa, 
kabuhayan at panirikan. Dahil 
sa kanilang pakikibaka, ilampung 
libong ektarya ang ngayon ay 
nasasarili na ng mga magsasaka 
at daan-libong pamilyang 
magsasaka.” at.78 87mmanggagawang 
bukid ang nakinabang sa pagbaba 
ng upa sa lupa, pagpapataas ng 
sahod, pagpapataas ng presyo 
ng produktong bukid at iba pa. 
Nakakapanatili ang mga magsasaka 
sa Lupang Ramos, Lupang Kapdula 


Cavite, sa Hacienda Yulo at iba 
pang komunidad ng mga magsasaka 
sa TK dahil sama-sama nilang 
ipinaglalaban ang kanilang sakahan 
at panirikan at patuloy itong 
pinagyayaman sa kabila ng pang- 
aatake ng pasistang estado. 


Kailangang BB pagkaisahin ang 
buong bayan upang isulong at papag- 
alabin ang pakikibakang magsasaka. 
Dapat likhain ang daluyong ng mga 
kabataan, manggagawa, maralitang 
lungsod at iba pang uri't sektor 
para lumahok sa pakikibaka ng mga 
magsasaka para sa lupa. Inspirasyon 
dito ang matagumpay na pagkilos 
sa India laban sa korporatisasyon 
ng agrikultura na nilahukan ng 300 


milyong magsasaka at sinuportahan 
ng malawak na mamamayan. 


Sa pagtatagumpay ng pambansa- 
demokratikong rebolusyon, 
lulubusin ang tunay na reporma sa 
lupa” sa. pambansang - saklaw, 
isusulong ang pambansang 
industriyalisasyon at itatatag ang 
sosyalistang ekonomya para 
paunlarin ang agrikultura at lokal na 
produksyon ng pagkain. Magiging 
masagana, malaya at tunay na 
makatarungan ang lipunan, at 
tatamasahin na ng uring magsasaka, 
sa mahigpit na pamumuno ng uring 
manggagawa, ang bunga ng kanilang 
pagpapagal. 


at Brgy. Patungan sa Maragondon, 


Pasismo sa kanayunan 


Laksang pamilya sa kanayunan ang nadisloka, nawalan 
ng kabuhayan at nagtamo ng sikolohikal at emosyunal na 
pinsala bunsod ng walang habas na paglabag ng AFP-PNP sa 
karapatang tao. 


Sa Mindoro, nasa 126,000 ang biktima ng mga pang- 
aabusong naitala sa kurso ng focused military-community 
support program operations (FMO-RCSPO) ng AFP-PNP 
mula 2019-2021. Danas din sa kanayunan ng Batangas, 
Rizal, Quezon at Palawan ang makahayop na pagtrato sa 
mga magsasaka, paninindak gamit ang labis na pwersang 
militar at makabagong mga armas, at pagsasamantala sa mga 
kababaihan at kabataan. 


Dito sa TK, dalawang magsasaka at dalawang kabataang 
anak ng magsasaka ang pinaslang ng militar, habang tatlong 
magsasaka na ang dinukot at hindi pa inililitaw hanggang 
ngayon sa ilalim ng bagong upong rehimeng Marcos Il. Walang 
patawad at halang-ang-kaluluwa ng mga pasista at pati mga 
bata at maysakit ay dinadamay sa kanilang maruming gera. 
Malinaw ito sa krimeng pagpatay ng 59th IB sa batang si 
Kyllene Casao at Maximino Digno na may kapansanan sa pag- 
lisip sa Batangas nitong Hulyo. 


Sa Quezon, nananalasa ang marahas at mapanlinlang na 
kampanyang suko. Aabot sa 1,030 magsasaka ang 
iprinesintang “suko” ng AFP-PNP mula 2021. Isinasailalim 
ang mga biktima sa intimidasyon, red-tagging, iligal na 
interogasyon at pagpapatawag sa mga kampo. Patong- 
patong din ang paglabag ng mga sundalo sa international 
humanitarian law at panuntunan ng digma, tulad ng iligal na 
paghimpil sa mga pampublikong lugar, paggamit ng mga 
sibilyan sa mga operasyong militar at paglapastangan sa labi 
ng mga napaslang na kasapi ng BHB. Pinipilit din ng AFP na 
magtayo ng mga kampo sa loob ng mga baryo ngunit mariin 
itong tinututulan ng mamamayang galit sa mga bastos at 
pesteng sundalo. 


OKTUBRE 2022 


BANTAY KARAPATAN 


Teroristang 203rd 
Brigade, nanganyon 
sa Oriental Mindoro 


Sinisingil ng NDFP-Mindoro ang US-Marcos |l 
at 203rd Brigade sa panganganyon sa dalawang 
barangay sa Mansalay, Oriental Mindoro noong 
Oktubre 18. Nagpasabog ng tatlong bala ng 
Howitzer ang mga pasista sa isang sibilyang 
komunidad--isang malinaw na paglabag sa 
international humanitarian law (IHL). 


Kinanyon ng 203rd Brigade ang kabundukan 
sa hangganan ng mga barangay ng Waygan at 
Sta. Teresita sa palalong pakana na nagsasagawa 
umano ito ng weapons test o pagsubok ng 
mga armas. Produktado at mayroong mga 
panirikan at kaingin ang lugar na tinarget 
ng panganganyon. Aabot ang pinagsamang 
populasyon ng dalawang barangay sa higit 6,000 
mamamayan kung saan signipikanteng bahagi 
ay Mangyan-Hanunuo. 


Ang pagpapasabog ang rurok ng operasyong 
militar sa Waygan, Sta. Teresita at mga katabing 
barangay na nagsimula pa noong Agosto. Ito na 
ang ikalimang insidente ng pambobomba na 
naganap sa isla ng Mindoro ngayong taon. 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Daing ng magtutubo sa Batangas 


a isang bayan sa Batangas, pumalo na nitong Oktubre nang higit sa P110/kilo ang puting asukal sa pamilihang 
bayan, at mas mahal pa kung bibilhing patingi-tingi sa mga tindahan sa baryo. Mabigat ito para sa pamilya ni 
Nanay Rosita dahil nasa tatlong kilo kada linggo ang konsumo nila nito. 


Kahit mga magsasakang may 
maliit na parselang sariling lupa, 
kapos pa rin ang kanilang kinikita. 
Mas matindi pa ang dinaranas 
ng karamihan sa mga kababaryo 
nina Nanay Rosita na kasama o 
nakikitanim lamang sa lupa ng 
mga panginoong maylupa at dapat 
magbayad ng upa na hanggang sa 
ikaapat ng kanilang kita laluna ang 
mga maggagapak na karamiha'y mga 
dayo at walang sariling tubuhan. 


Ang mga naghahari-harian sa 
industriya 


Kasing-aga pa man ng dekada 
1750, mayor na kalakal na ng 
Pilipinas ang asukal ng Batangas 
na ineeksport na noon pa man. 
Prodyuser ang mga magsasaka't 
manggagawang bukid sa humigit- 
kumulang 60,000 ektaryang tubuhan 
ngayon ng lalawigan ng mahigit sa 


4 KALATAS 


1.3 milyong metriko tonelada 
ng asukal kada taon, pangatlo 
sa bolyum na nalilikha sa buong 
bansa. Sa ganito, ang industriya 
ng tubo ng Batangas ay kabilang sa 
pinakamalaki sa Pilipinas. Mahigit 
sa 8096 ng lupang tubuhan ay 
konsentrado sa unang distrito ng 
Batangas, na tinaguriang 'sugar 
bowl' ng Luzon. Pinakamalawak dito 
ang mga tubuhan ng Tuy, kung saan 
ang mahigit sa 9,000 ektarya nito ay 
nag-aambag ng nasa 30,000 metriko 
toneladang asukal sa pamilihan. 


Nasa lalawigan din ang ikatlo 
sa pinakamalaking repineriya 
ng asukal sa bansa, ang Central 
Azucarera de Don Pedro (CADP) 
ng Nasugbu. Bukod pa rito ang 
Batangas Sugar Central, Inc. (BSCI) at 
Emperador Distillery sa Balayan na 
nagpoproseso ng tubo para maging 
alak. Sa kabila nito, ang Tuy na 
nasa pusod nito ay nananatiling isa 

sa pinakamahirap at atrasadong 
bayan ng Batangas. 


Ang mahigit sa 26,000 ektarya 
ng mga tubuhan ng Batangas 
ay konsentrado lamang sa 16 
na pamilyang mga panginoong 
maylupa (PML). Samantala, 
patuloy namang sinasalanta ng 

mga malawakang pagpapalit-gamit 

sa lupa at ng mga 'development 
projects, gaya. ng Proyektong 
CALABARZON ang mga lupaing 
agrikultural. 8BNagreresulta ito sa 
pagkitid ng lupaing binubungkal ng 
mga magsasaka na karaniwa'y nasa 
kalahati hanggang tatlong ektarya 
lamang ang sukat. Kasingkahulugan 
nito ang napakababang produksyon 
at kita para sa mga pamilyang 
magsasaka. 


Pagtitiis ng mga magsasaka 


Inaasahan na nina Nanay Rosita 
na sa isang ektarya nilang tubuhan 
ay makakakuha sila ng nasa 50 


toneladang tubo. Sa P2,300/ 
toneladang itutumbas sa kanilang 
tubo ng sentral', makakakuha sila 
ng P115,000. Malaking pera sa 
simula subalit lalabas na kulang pa 
ito matapos kaltasin ang gastos sa 
produksyon na nahahati sa abono, 
upa sa mga trabahador, renta sa 
araro, bayad sa taad, bayarin sa 
trucking at pagkakabit?. Dahil hindi 
rehistrado, kailangang kumabit nina 
Nanay Rosita sa mga rehistradong 
may-ari ng tubuhan para tanggapin 
ng sentral ang kanilang tubo. 


Sa suma, gagastos si Nanay Rosita 
ng P131,550. May utang pa silang 
P16,550. (Tingnan ang talahanayan) 


Dahil dito, namamasukan si 
Nanay Rosita at kanyang anak na si 
Arcel bilang maggagapak sa ibang 
tubuhan. Papasok din sila sa ibang 
trabaho gaya ng pagko-construction 
worker o pagkukusinera lalo tuwing 
tiempo muerto o panahon ng tag- 
gutom na nagaganap sa pagitan ng 
Agosto-Setyembre at Nobyembre- 
Disyembre. 


Samantala, bundat naman sa 
tubo sa produktong asukal ang mga 
asukarera at malalaking panginoong 
maylupa. 


Sa ganitong kalagayan, 
namumulat sina Nanay Rosita at 
Arcel at tinatanaw na magkaisa ang 
kanilang mga kababaryo upang 
mailunsad ang mga pakikibakang 
bukid. Inaasam nilang makaalpas sa 
kahirapan kakapitbisig ng mga 
kapwa magtutubo at iba pang 
manggagawang bukid sa buong 
bansa. 


1 sentral - kolokyal na tawag ng mga 
magtutubo sa pa-iluhan o gilingan ng tubo 
2 kabit - tawag kapag ipapasabay ng 
maliliit na magtutubo ang kanilang ani sa 
trak ng malalaking PML 


OKTUBRE 2022 


TALA NG GASTOS NI NANAY ROSITA SA TUBUHAN" 


Mga Halaga Kantidad Kabuuan | Porsyento 
ginagastos (Php) (Php) 
nad a a 


Abono (kada 
sako) 
Paglalagay ng 
abono (kada 
sako) 


2,500 Js- 7,500 


Pagtataad (por 1,600 1.22 
libo) 


Taad (por libo) | 7,000 |” 5.” | 35,000 
Paggagapak 320 50 16,000 12.16 
(kada tonelada) 

Trucking 2,000 2,000 1.52 
(Pagpapakabit) 

Suhol sa 6,000 6,000 4.56 
trucking 

KABUUANG GASTOS | P131,550 | 100.00 
PINAGBENTAHAN NG TUBO (50 TON) | P115,000]... | 


KULANG 


“Batay sa panayam kay Nanay Rosita nitong Oktubre 2022 


KILOS PROTESTA 


Lumahok sa protesta sa Mendiola, 
Manila sa harap ng Malacafang ang 
mga progresibo at makabayang 
organisasyon sa Timog Katagalugan 
noong Oktubre 8 para kundenahin 
ang kainutilan ni Marcos Jr. sa unang 
100 araw ng kanyang ilehitimong 
rehimen. 


Walang nagbago at mas lumala 
pa ang buhay ng mamamayan sa 
ilalim ni Marcos Jr. Sumirit ang 
implasyon tungong 7.796. Sumadsad 
ang halaga ng piso kontra dolyar sa 
pinamamababang P58.99 noong 
Oktubre 3. 


Sa Timog Katagalugan, nasa 
pagitan lamang ng P329-470 ang 
minimum wage ng mga manggagawa, 
malayong malayo sa tinatayang 
P1,087 kada araw na kinakailangan 


OKTUBRE 2022 


ng bawat pamilyang Pilipino para sa 
disenteng pamumuhay. 


Patuloy ring bumababa ang 
presyo. ng” mga. produktong 
agrikultural habang “dumadagsa 


ang mga imported na produkto. 
Nananatiling walang sariling lupa 
ang mayorya ng mga magsasaka sa 
bansa. 


Kinundena rin sa protesta ang 
pagpapasarap-buhay ng mga Marcos 
sa gitna ng malawakang paghihirap 
ng mga Pilipino. 8 Binatikos ang 
pagwaldas ng mga Marcos sa pondo 
ng bayan para sa pagliliwaliw sa 
Singapore noong Oktubre 1 habang 
nagdurusa ang bayan sa pinsala ng 
Bagyong Karding. 


Pinakamalaking porsyento sa 
gastos ni Nanay Rosita ang 
abono, na halos kalahati 

na ng buong gastusin. 
Malaking pasanin sa kanya 
ang pagmahal ng abono 

na nagdoble ang presyo 
ngayong taon. 


Samantala, mabigat din 
ang dagdag na bayarin 

sa trucking at pagkabit, 
kabuuang P8,000, para 
tanggapin ng sentral ang 
tubo ni Nanay Rosita. 
Bahagi ito ng malapyudal 
na pagsasamantala sa 
mga tulad niyang maliit ang 
pagmamay-aring tubuhan. 


31?) Unang 100 araw ni Ferdinand Marcos Jr., 
3 sinalubong ng protesta 


Naitala ang 81 kaso ng paglabag 
sa karapatang tao sa unang tatlong 
buwan ni Marcos Jr., kabilang dito 
ang pamamaslang sa matandang 
may kapansanan sa pag-iisip na si 
Maximino Digno at siyam na taong 
batang si Kyllene Casao sa Batangas. 


Ayon kay Patnubay de Guia, 
tagapagsalita. ng 5BT“NDFP-Southern 
Tagalog, “Nagpupugay ang NDFP-ST 
sa mamamayang Pilipino na hindi 
naglulubay na makibaka para sa 
kanilang mga demokratikong 
karapatan at pambansang kalayaan. 
Itinatakwil ng bayan ang ilehitimong 
pagkapangulo ni Marcos Jr. sapagkat 
iniluwal lamang ito ng garapalang 
maniobra at manipulasyon sa resulta 
ng eleksyon.” 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Tutulan ang panukalang foint oil exploration sa 


West Philippine Sea 


C resolusyon ng konseho ng Kalayaan, Palawan noong Setyembre 20, mariing tinututulan ang panukalang 
joint oil exploration sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS). Ang kanilang panawagan: 
pagtuunan ng pansin ang pagpapababa sa presyo ng petrolyo sa bansa sa halip na joint oil exploration sa China. 
Tugon nila ito sa ipinasang Senate Resolution No. 9 ni Robinhood Padilla na nananawagan sa ilehitimong 
rehimen na ituloy ang nabanggit na proyekto. 


Kasaysayan ng joint oil exploration 
sa China 


Bago si Marcos Jr., may mga 
nauna nang pakana para sa 
proyektong oil exploration kasama 
ng China. Sa panahon ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo, pinirmahan ang 
kontrobersyal na Joint Maritime 
Seismic  Undertaking 78B8“Agreement 
noong 2005 sa pagitan ng Philippine 
National Oil Corporation at China 
National Offshore Oil Corporation. 
Taong 2008, winakasan ito matapos 
mabunyag ang malaking kaso ng 
korapsyon ng rehimeng Arroyo 
kapalit ng pinasok na kasunduan. 


Sa panahon naman 
ng tiranikong rehimeng 
Duterte pinirmahan ang 
isang memorandum of 
understanding 3B5(MOU) 
noong 2018 para sa joint 
oil and gas exploration 
and development sa 
WPS.” Sasaklawin nito 
ang Recto o Reed Bank, 
na tinatayang mayroong 
1.035 milyong ektaryang 
potential gas field ng 
langis at gas na aabot 
sa halagang S23.2 
bilyon. Ang Recto 
Bank ay 85 nautical g 
miles mula sa Puerto 
Princesa City, Palawan 
at nasa loob ng 200 
nautical mile Exclusive 
Economic Zone ng 
Pilipinas. Binatikos 
ang MOU na laban sa 
konstitusyon at naging 
malakas ang pagtutol 
ng mamamayan 
dahilan para iatras ito 
ni Duterte. 


6 KALATAS 


Ngunit bago rin matapos ang 
tiranikong rehimeng Duterte, ipinasa 
nito ang mga amyenda sa Public 
Service Act, Foreign Investment 
Act na nagbigay-laya sa lahat ng 
dayuhang entidad at korporasyon 
na magmay-ari ng 10046 sa mga 
negosyo at ari-arian sa bansa. Todo- 
larga nitong ibinuyangyang ang 
likas yaman at teritoryo ng bansa sa 
dayuhang pandarambong. 


Interes ng China 


Tagibang ang planong kasunduang 
nais pasukin ng ilehitimong rehimeng 
Marcos-Duterte sa China. Bilang 
ikalawang pinakamalaking repineriya 
ng langis sa daigdig, kailangan 
ng China. ng ” sariling 
pagkukunan nito laluna 

sa harap ng papalaking 
pangangailangan sa langis 


matapos patawan ng sangsyon ang 
Russia, isa sa pinakamalaking taga- 
suplay ng langis ng China. Bilang 
pangunahing kumpetensyang 
imperyalistang bansa ng US, nais 
kopohin ng China ang suplay ng 
langis sa Europe para tapatan ang 
monopolyo ng huli sa langis sa 
buong daigdig. Nitong mga nakalipas 
na buwan, lumaki ang bolyum ng 
iniimport na crude oil ng China dahil 
nag-aambisyon itong 8 magsuplay 
ng langis sa mga bansa sa Europe 
pagpasok ng 2023. 


Malinaw ang interes ng China 
sapul nang sakupin at angkinin nito 
ang mga teritoryo sa South China 
Sea kung saan bahagi ang WPS--ang 
pagkontrol sa ruta ng kalakalan na 
bahagi ng itinayo niyang maritime 
silk road sa balangkas ng Belt 82: Road 
Initiative, at 8 pagpasasaan 
ang mayamang kalikasan ng 

teritoryo, kabilang na ang 

mina ng langis. Tinatayang 
nasa 11 bilyong bariles 
ng langis at 190 trilyong 
cubic feet ng natural 
gas ang matatagpuan 
sa rehiyon. Mas malaki 
ito kumpara sa tayang 
dami ng makukuhang 
mineral na langis at 
gas sa buong mundo 
at kayang tustusan ang 
pangangailangan ng 
China sa 100 taon. 


Nagkukubli sa 
“joint project” at “co- 
ownership” ang tusong 
pakana ng China na 
kopohin ang minang 


langis. sa rehiyon. 
Dagdag pa, susuhayan 
nito. ang matagal 
nang ginagawang 


OKTUBRE 2022 


pandarambong at pag-angkin ng 
China sa mga teritoryong saklaw ng 
Pilipinas sa WPS. Katunayan, wala 
pa mang kasunduan, matagal nang 
dinadambong ng China ang likas 
na yaman ng Pilipinas. Tinatayang 
umaabot sa 56 bilyon ang kinikita 
at hinuhuthot ng China taun-taon 
sa pangingisda lamang sa WPS. 
Ninanakaw din ng mga Chinese ang 
mga exotic na hayop (poaching) tulad 
ng taklobo, pawikan, atbp. Sa pag- 
aaral, P231.7 bilyon ang yamang- 
dagat na nasisira habang 1.9 milyong 
kilo ng isda ang namamatay taun- 
taon sa pagkawasak ng mga bahura 
dulot ng mga aktibidad ng China. 


Ipagtanggol ang soberanya ng bansa 


Garapalang ipinauubaya 
at 'isinusubasta. ng lokal na 
reaksyunaryong naghaharing 


uring kinakatawan ng mga Marcos 


at Duterte ang likas na yaman 
at soberanya ng Pilipinas sa 
China kapalit ng burukratikong 
korapsyon mula sa mga proyektong 
pinopondohan ng China. Malinaw 
na hindi dapat asahan ang mga 
taksil na sina Marcos at Duterte 
sa pagtatanggol sa pambansang 
soberanya ng Pilipinas. 


Nararapat at makatwiran 
ang pagtutol at pakikibaka ng 
mamamayang Pilipino para 


ipagtanggol ang soberanya at 
teritoryal na integridad ng bansa. 
Dapat patuloy na batikusin ang 
China sa ginagawa niyang pag- 
angkin sa mga teritoryo sa WPS at 
pagyurak sa soberanya ng Pilipinas. 
Kasabay nito, dapat na ilantad at 
labanan ang ilehitimong rehimeng 
Marcos Il sa pangangayupapa sa 
interes ng imperyalistang China 


at pagsusubasta sa teritoryo at 
patrimonya ng bansa. 


Bahagi ng pambansa- 
demokratikong rebolusyon sa 
pamumuno ng PKP ang pagpapalaya 
sa bansa mula sa imperyalistang 
kontrol. Kung gayon, dapat isulong ng 
mga patriotikong pwersa, mga 
mapagmahal sa kalayaan at ng 
sambayanang Pilipinong inaapi at 
pinagsasamantalahan ang digmang 
bayan para ipagtanggol 8 ang 
pambansang 7 soberanya. Sa 
pagtatagumpay ng digmang bayan, 
ilulunsad ng itatayong demokratikong 
gobyernong bayan (DGB) ang tunay 
na reporma sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon. Sa pamamagitan 
ng pambansang industriyalisasyon, 
titiyakin ng DGB na ang mga saligang 
industriya sa bansa tulad ng langis ay 
pangangasiwaan at pakikinabangan 
ng mamamayan. 


BALITA 


Diarrhea outbreak sa mga komunidad 
ng Dumagat, pinaiimbestigahan 


inalampag ng mga organisasyon ng pambansang minorya at grupong 
makakalikasan ang gubyernong Marcos-Duterte sa paglaganap ng 
diarrhea (pagtatae) sa mga komunidad ng Dumagat sa Sityo Nayon, 
Brgy. Sta. Inez, Tanay, Rizal at Brgy. Lumutan, General Nakar, Quezon. 


Nanawagan sila sa pambansang ahensya at mga yunit ng lokal 
na gubyerno sa Rizal at Quezon na maglunsad ng medikal na 
imbestigasyon para malaman ang pinagmulan ng diarrhea 


outbreak at puksain ito. 


Unang 7 pangyayari ito. 5na 
nagkaroon ng outbreak” “sa 
komunidad ng mga Dumagat. Sa 
ulat ng Network Opposed to the 
Kaliwa, Kanan and Laiban Dams 
noong Oktubre 9, hindi bababa 
sa isang daang Dumagat na ang 
nagkasakit. Naitala ang 12 namatay 
sa Sta. Inez habang lima sa Lumutan. 
Nagpapagaling naman sa mga 
ospital sa Antipolo City at Morong, 
Rizal ang siyam na Dumagat. May 
higit 30 pamilyang Dumagat na ang 
nagbakwet para makaiwas sa sakit. 


Kaagad na tumuwang ang Bigkis 
at Lakas ng mga Katutubo sa Timog 
Katagalugan (BALATIK) at Sandiwa 


OKTUBRE 2022 


Network of Advocates 
for National 8Minority 
Rights sa komunidad ng 
mga Dumagat. Nagbigay 
sila ng @edukasyon sa 
kalusugan at sanitasyon. Matapos 
ito, naglunsad ang mga Dumagat ng 
mga hakbanging pag-iwas sa sakit 
kagaya ng pagpapakulo ng tubig at 
herbal na panggagamot. 


Ayon sa BALATIK, 
“Nangangailangan ang mga Dumagat 
ng mga tulong at atensyong medikal 
lalo't may malulubhang kaso ng sakit 
na hindi kayang bigyang lunas ng 
rekurso ng komunidad... Kailangang 
mahanap ang pinagmulan ng 
diarrhea.” 


Tinatayang Bs lumaganap ang 
sakit matapos ang pananalasa ng 
bagyong Karding noong Setyembre 
25. Ayon sa mga eksperto, 
maaaring nakontamina ang lokal 
na pinagkukunan ng tubig ng 
mga residente ng tuluy-tuloy na 
konstruksyon ng Kaliwa Dam. 
Malala pa, maaaring 
kumalat ang sakit sa 
ibang komunidad labas 
sa mga Dumagat lalo't 
umaagos ang tubig ng 
Sierra Madre. 


Kinundena ng mga 
progresibong grupo ang 
mistulang pagbalewala 
ng gubyerno sa 
kalagayan ng mga Dumagat at sa 
halip ay tinututukan ang pagtutuloy 
ng operasyong militar at 
panghihimasok ng mga goons na 
nagsisilbing. bantay sa mga 
mapaminsalang proyekto sa Sierra 
Madre. Nanawagan.” silang 
suportahan ang House Resolution 
430 na naglayong imbestigahan ang 
naiulat na unti-unting pagkasira 
(degradation) ng bulubunduking 
Sierra Madre mountain range. 


7 KALATAS 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Ano ang epekto ng pagbaba ng 
halaga ng piso kontra dolyar sa 
ekonomya ng Pilipinas? 


a buong Timog Silangang Asya, pinakanahuhuli ang halaga ng piso na bumagsak tungong P59 kada S1. Mula 
Enero, aabot sa 13.596 ang debalwasyon ng piso na noo'y nasa P51. Tinatayang ibayong dadausdos pa ito sa 
pagitan ng P65 at P70 bago magtapos ang taon. 


Nagkikibit-balikat lang ang 
gubyernong Marcos Il sa pagbagsak 
ng piso. Nagpapalusot si Marcos 
Jr. na hindi ito makakaapekto 
sa. mamamayang Pilipino at 
karaniwang bagay ito sa tindi ng 
krisis na dinaranas ng buong daigdig. 
Kinukumpara pa ng mga burges na 
ekonomista na mas malala pa ang 
kalagayan sa ibang bansa. 


Lutang na naman sa reyalidad 
si Marcos Jr. dahil ramdam na 
ramdam ng mamamayang Pilipino 
ang pagbagsak ng piso sa pagsirit ng 
presyo ng mga pangunahing bilihin. 
Direktang apektado ang presyo 
dahil binibili ang mga imported na 
produkto partikular ang petrolyo 
gamit ang dolyar. Ang pagtaas ng 
presyo ng mga produktong petrolyo 
ay magtutulak ng pagtaas ng presyo 
ng iba pang mga produktong 
pangkonsumo. Katunayan, nitong 
Oktubre naitala ang 7.796 implasyon. 


Pagkatali ng piso sa dolyar 


Matapos ang Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, pinaigting ng 
imperyalismong US ang hegemonya 
nito sa ekonomiya sa mundo 
laluna sa mga neokolonya nito 
kabilang ang Pilipinas. Ipinaloob 
ang ibang kapitalistang bansa at 
mga malakolonya sa mga hawak 
at kontrolado nitong institusyon 
kagaya ng International Monetary 
Fund (IMF) at mga bangko (World 
Bank) at ipinataw ang mga di pantay 
na kalakaran sa kalakalan. 


Ipinatupad ang dollar peg o 
pagtutumbas ng ginto sa dolyar na 
naging epektibo mula Hulyo 1, 1944 
batay sa pinagtibay na kasunduan 
sa Bretton Woods na nagtayo sa 
IMF at WB. Sa pagtutumbas ng 
ginto sa dolyar, itinali ang mahihirap 
na bansang tulad ng Pilipinas sa 


8 KALATAS 


dolyar at 
ng US. 


sistemang pinansyal 
Binigyang-daan nito ang 
dominasyon ng dolyar at ekonomiya 
ng US sa buong daigdig. 


Pagsapit ng 1971, inalis ng 
US ang pagtumbas ng ginto sa 
dolyar upang higit na patatagin 
ang dolyar bilang pandaigdigang 
pananalapi at batayan ng halaga ng 
iba pang pera sa daigdig. Tiniyak 
ng US na mananatiling malakas 
ang dolyar sa pamamagitan ng 
pagtataas ng interes sa pautang at 
walang kontrol na pag-iimprenta 
ng pera na lalong nagpalala sa 
krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista. Naging pamamaraan ito 
ng US para sa imperyalistang kontrol 
at pandarambong sa ekonomya ng 
mahihirap na bansa. 


Gamit ang IMF-WB, pinagtibay 
ang mga tagibang na kasunduang 
pang-ekonomya sa pagitan ng 
imperyalismong US at Pilipinas na 
pumapabor sa una. Dahil dito, 
nabulid ang Pilipinas sa di-pantay na 
kasunduan sa kalakalan at pinansya. 


Higit pang natali ang piso sa dolyar 
dahil sa tuluy-tuloy na pagpapautang 
ng US sa Pilipinas. Obligado pa ang 
Pilipinas na sumunod sa dikta ng 
IMF-WB at sa panghihimasok ng US 
sa pamamagitan ng mga institusyon 
kagaya ng United States Agency for 
International Development (USAID) 
at Organization for Economic 
Cooperation and 5 Development 
(OECD), at pumasok sa mga di- 
pantay na kasunduan sa ekonomya 
at militar kapalit ng utang. Pangita 
ito sa Pilipinas kung saan labas- 
masok ang mga nabanggit na 
institusyon at may mga base militar 
pa ng US sa loob mismo ng bansa. 


Dahil sa kolonyal na katangian 
ng kalakalan sa Pilipinas kung 
saan pangunahing nakaasa ito sa 
importasyon, natural na epekto ng 
pagbagsak ng piso ang malaking 
depisito sa kalakalan hanggang 
sa mahihirapan nang magbayad 
ito ng utang. Lumalala ito kapag 
bumabagsak ang halaga ng pera 
kontra dolyar. Katulad ito sa Pilipinas 


OKTUBRE 2022 


kung saan bumaba nang husto ang 
halaga ng piso kontra dolyar, lumaki 
tungong 535.75 bilyon ang depisito 
na idinulot ng pagtaas ng presyo ng 
inaangkat na produktong petrolyo 
mula Enero-Hulyo 2022. Higit 4596 
ang itinaas nito kumpara sa depisito 
sa kalakalan noong 2021 na nasa 
524.6 bilyon. 


Samantala, ang (depisito sa 
balanse ng bayaran (balance of 
payments) sa unang hati ng taon 
ay umabot sa S3.1 bilyon, 63.196 
mas mataas kumpara sa parehong 
panahon noong 2021. Kinain pa ng 
ganitong patakaran ang reserbang 
dolyar at ginto sa Bangko Sentral 
ng Pilipinas na tuluy-tuloy na 
bumababa sa nagdaang anim 
na buwan tungong S99 bilyon, 
ang pinakamababa sa nagdaang 
dalawang taon. Ito ang sanhi ng 
mabilis na debalwasyon ng piso. 


Malaking kalokohan ang pahayag 
ng gubyernong Marcos Il na 
ngayong bagsak ang piso at mataas 
ang palitan sa dolyar, gaganansya 
ang mga kapamilya ng mga 


overseas Filipino workers (OFWs). 
Kabaliktaran, napapawalangsaysay 
ang perang padala ng mga OFWs 
dahil sa mahal ng mga bilihin at 
mataas na implasyon sa Pilipinas. 


Matatandaang sa panahon ng 
matandang Marcos naganap ang 
unang pinakamalaking pagbulusok 
ng halaga ng piso kontra dolyar. 
Mula 1965, bumagsak ang halaga 
ng piso kontra dolyar mula P3.91 
tungong P19.03 noong 1986. 


Itayo ang ekonomyang umaasa-sa- 
sarili 

Sa ilalim ng rehimeng Marcos 
ll, walang aasahang pagbangon 
ng halaga ng piso. Sa halip, lalo 
nitong ibinabagsak ang halaga ng 
piso kasabay ng buong ekonomya 
ng bansa dahil sa pangangayupapa 
sa interes ng US, mga lokal na 
naghaharing uri at pagpapatupad ng 
mga neoliberal na polisiya sa bansa. 


Sa paglala ng krisis, nararapat 
igiit ng mamamayang Pilipino na 
magbigay ang gubyerno ng ayuda 
at subsidyo. Patuloy na ipanawagan 


na wakasan ang kolonyal na 
kalakalan at polisiya ng pagsandig 
sa utang. Nararapat na magkaisa 
ang mamamayan para tutulan at 
ipabasura ang iba't ibang neoliberal 
na patakaran ng estado. 


Dapat itayo at palakasin ang 
pundasyon ng nagsasariling 
ekonomya ng Pilipinas sa 
pamamagitan ng tunay na reporma 
sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon.. Para makamit 
ito, kailangang dalhin sa tagumpay 
ng “sambayanang Pilipino ang 
pakikibaka para sa pambansang 
kalayaan at demokrasya. Kaalinsabay 
nito, makipagkaisa sa iba pang 
mamamayan ng daigdig at isulong 
ang pandaigdigang rebolusyong 
proletaryo 78 para ibagsak ang 
imperyalismo. Itinutulak ng 
malubhang krisis ng malakolonyal at 
malapyudal na sistema ang malawak 
na hanay ng mamamayan na 
maglunsad ng iba't ibang anyo ng 
paglaban lalo na ngayong umiigting 
ang krisis sa loob ng bansa at sa 
buong mundo. 


KILOS PROTESTA 


bana 


Nagprotesta. sa. pambansang 
upisina ng Department of Labor and 
Employment (DOLE) sa Intramuros, 
Manila ang mga manggagawang 
kontraktwal ng TS Tech Trim 
Philippines-Laguna noong Oktubre 
25 para igiit ang regularisasyon. 
Inireklamo rin nila ang Yashima 
Sangyo Philippines Inc. (YSPI), 
manpower agency ng TS Tech Trim, 
sa paglabag sa karapatan ng mga 
manggagawa. 


Ang TS Tech Trim Philippines ay 
nagmamanupaktura ng mga upuan 
para sa sasakyan, mga door trim 
at trim cover. Pangunahin nilang 
sinusuplayan ang Honda Cars 
Philippines Inc., Isuzu Philippines 
Corporation, at Ford Motor Company 
Philippines, Inc. 


OKTUBRE 2022 


Taong 2018 pa lamang ay 
nagbaba na ng Compliance Order 
ang DOLE IV-A para sa TS Tech Trim 
at YSPI hinggil sa pagpapatupad ng 
wastong patakaran sa paggawa at 
regularisasyon.. 8 Hindi nagsumite 
ang kumpanya ng hinihingi ng 
DOLE IV-A na Potarized document 
on regularization plan o plano 
para sa regularisasyon ng mga 
manggagawang kontraktwal at 
Teasing agreement of tools and 
equipment” sa pagitan ng TS Tech 
Trim at YSPI. 


Sa halip na sumunod sa utos ng 
DOLE IV-A, patuloy na pinahihirapan 
ng TS Tech Trim ang mga 
manggagawa sa anyo ng pagkakait 
ng sapat na benepisyo at insentibo, 
at labis na pagpapa-over time sa 
trabaho. Kamakailan, nagpataw ito 


Manggagawa ng TS Tech Trim Philippines, 
nagprotesta sa DOLE 


ng forced leave” sa 40 manggagawa 
mula Oktubre 22-Disyembre 3. 


Hindi naman nagbibigay ang YSPI 
ng 13th month pay at “record of 
payment of service incentive leave” 
(patunay ng kabayaran) sa 255 
factory workers nito. 


Ayon kay Fortunato Magtanggol 
ng Revolutionary Council of Trade 
Unions Southern Tagalog (RCTU-ST), 
“Napatunayang muli sa kaso ng TS 
Tech Trim na inutil ang DOLE sa 
harap ng pang-aapi at 
pagsasamantala ng mga kumpanya 
sa mga manggagawa. Dapat sumalig 
ang manggagawa sa kanilang sama- 
samang pagkilos. Kailangang itayo 
ang mga tunay, palaban at 
militanteng unyon at ilunsad ang 
mga welga para makamit ang mga 
karapatan sa paggawa.” 


9 KALATAS 


KILOS PROTESTA 


bay 
HI 


Vi 


Sigaw ng magsasaka sa TK: Lupa, ayuda at hustisya! 


Isandaang magsasaka mula sa Katipunan ng mga Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan 


(KASAMA-TK) at Tanggol Magsasaka-Timog Katagalugan (TM-TK) ang nagmartsa at nagprotesta noong Oktubre 
20-21 bilang paggunita sa Buwan ng mga Magbubukid. Dala nila ang panawagang “Lupa, ayuda, at hustisya!” sa 
harap ng matinding militarisasyon at pag-abandona ng gubyernong Marcos Il sa uring magsasaka. 


Sunud-sunod na nagrali ang mga 
magsasaka ng TK sa pambansang mga 
upisina ng Department of National 
Defense (DND), Department of 
Agrarian Reform (DAR), Department 
of. Environment and Natural 
Resources (DENR) at Department 
of Agriculture (DA) sa Quezon City 
noong Oktubre 20. Sa harap ng DND, 
binatikos nila ang militarisasyon sa 
kanayunan at patuloy na pang-aatake 
sa hanay ng mga magsasaka. 


Ayon sa TM-TK, “Dapat itigil ang 
red-tagging at buwagin ang National 
Task Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC) mna 
nagsasapanganib sa buhay ng mga 
magsasakang nananawagan lamang 
ng tulong at kalutasan sa kanilang 
mga suliranin... Nananawagan 
kaming parusahan ang mga militar 
at pulis na sangkot sa mga kaso ng 
pagpatay at sapilitang pagpapasuko 
sa mga magsasaka.” 


Bago ang protesta, naiulat ang 
panghaharas ng 201st Brigade, 59th 
IBPA at PNP Tiaong sa 11 kasapi 
ng Coco Levy Fund Ibalik sa Amin 
(CLAIM)-Quezon. Hinarang sila sa 
checkpoint at bininbin mula 6:00- 
10:00 ng umaga sa Municipal Police 
Station ng Tiaong dahil umano sa 
isang “violation.” Kabilang sa mga 
hinarang ang lider-magsasakang si 
Felizardo "Sarding" Repaso. Patungo 
sila sa isang dayalogo sa DA nang 
harasin. 


Samantala, matagumpay na 
nailunsad ang dayalogo ng mga 
magsasaka sa mga upisyal ng DA kung 
saan ipinanawagan ang pamamahagi 
ng sapat na ayuda at pagkilala sa 
karapatan sa lupa, lalo na sa gitna ng 
matinding taas-presyo at kakapusan 
sa pagkain. 


“Ang solusyon sa kakapusan sa 
pagkain ay libreng pamamahagi ng 
lupa sa mga magsasaka, kasabay ng 


10 KALATAS 


P15,000 na ayuda para makaahon 
ang mga magsasaka mula sa mga 
nakalipas na kalamidad at sa 
pandemya, at pagsuporta sa mga 
magsasaka sa pamamagitan ng 
pamamahagi ng mga kagamitan 
katulad ng traktora, abono at mga 
pestisidyo” ayon sa TM-TK. 


Kinagabihan, tumungo ang mga 
magsasaka ng TK sa UP Diliman para 
sa Cultural Night. Itinanghal ng Teatro 
mula sa Kanayunan (TEKAMUNA) 
at Cavite Cultural Alliance for Social 
Change (CCLASIC) ang "Martial Law 
noon, Anti-terror Law ngayon.” 


Oktubre 21 sa Araw ng mga 
Magbubukid, nagmartsa naman sila 
patungong Mendiola. Sa programang 
inilunsad, ginunita ang ika-50 taon 
ng Presidential Decree (PD) 27 na 
huwad at kontra-magsasakang batas 
sa reporma sa lupa ng diktadurang 
Marcos |. 


Iginiit. ng BKASAMA-TK. ang 
pagsasabatas ng Genuine Agrarian 
Reform Bill (GARB) at pagsuporta sa 
lokal na agrikultura. Kasabay nito, 
ipinanawagan ang pagbabasura sa 
Rice Tariffication Law (RTL) at itigil 
ang malawakang land use conversion. 


PAMALAKAYA-CAYTE 


LL | : 
PETIN 
MGA PAGKILOSNG” : 
MAGSASAKA SA CAVITE 


BUNGKALAN SA LUPANG : 
TARTARIA. Naglunsad ng : 
bungkalan ang Samahang : 
Magsasaka ng TartariasaBrgy. : 
Tartaria, Silang, Cavite noong : 
Oktubre 23. Nilalabanan nila : 
ang pang-aagaw ng pamilyang : 
Aguinaldo sa kanilang lupain. : 


ANIBERSARYO NG LUPANG 
RAMOS. Ipinagbunyi ng : 
Katipunan ng mga Lehitimong 
Magsasaka at Mamamayan 
sa Lupang Ramos noong 
Oktubre 24 ang limang taon 
nilang pakikibaka para igiit : 
ang kanilang karapatan sa 
lupa. Kasama sa kanilang 
pagdiriwang ang ika-4 na 
anibersaryo ng Pagsambang 
Bayan sa Lupang Ramos. 
Limang taon na rin nilang 
pinauunlad ang kanilang 
bungkalan na aabot na ngayon : 
sa 372 ektarya. 


OKTUBRE 2022 


PAHAYAG 


3 dinukot na magsasaka, ilitaw! 


AFP at bayarang goons, singilin at papanagutin! 


Patnubay de Guia 


Tagapagsalita, National Democratic Front of the Philippines - Southern Tagalog 


S: unang 100 araw pa lamang ng ilehitimong rehimeng Marcos Il sa poder nakapagngangalit ang 
nakaririmarim na mga kaso ng sapilitang pagkawala ng tatlong magsasaka sa Batangas at Mindoro. 


Lampas isang buwan nang nawawala at hinahanap 
ng kanilang kaanak si Ronel Reduka at isang magsasaka 
mula sa Brgy. Bulihan, Nasugbu, Batangas. Dinukot sila 
ng pinaghihinalaang mga tauhan ng Selective Security 
Agency gabi ng Agosto 8. Huling nakita si Reduka sa 
kanyang tindahan kung saan may namataang mga 
armadong lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nawala na 
ang mga biktima at nabakasan na lamang ang dugo sa 
likod ng kanilang bahay. 


Si Reduka ay kasapi ng Ugnayan ng Magsasaka 
Laban sa Pangwawasak ng Kalikasan at Kalupaan sa 
Hacienda Looc (UMALPAS-KA), isang samahang aktibong 
lumalaban sa pangangamkam ng lupa ng pamilyang Sy sa 
lugar. Kinakamkam ng pamilya Sy ang lupang kinatitirikan 
ng kanilang barangay. Nagsisilbing pribadong goons ng 
mga Sy ang Selective Security Agency na talamak sa 
pandarahas sa mga magsasaka sa Hacienda Looc at sa iba 
pang mga negosyo ng pamilya Sy sa Batangas. 


Samantala, mula Setyembre 22 ay hindi pa inililitaw ng 
berdugong 4th IBPA si G. Kitot, isang Mangyan-Hanunuo 
na taga-Sityo Gaang, Brgy. Panaytayan, Mansalay, 
Oriental Mindoro. Bago kunin si G. Kitot sa kanyang 
tahanan, nagdusa siya at ang kanyang pamilya sa kamay 
ng mga pasista. Iligal na hinalughog ang kanilang tahanan 
kung saan tinamnan siya ng dalawang baril. Pinalabas ng 
4th IBPA na mga baril ng NPA ang kanilang nakuha kaya 
inimbestigahan at tinortyur si G. Kitot at kanyang anak. 
Lantaran pang binastos ang kanyang asawa na inalok 
ng pakikipagtalik sa harap ng kanyang tinotortyur na 
asawa. Matapos ang pambubugbog kay G. Kitot, parang 
mga barbarong ipinarada siya ng mga pasistang sundalo 
sa pamayanan upang takutin at intimidahin ang mga 
taumbaryo at magsilbi itong banta at babala sa kanila. 


Ang pagdukot sa tatlong magsasaka sa rehiyon ay 
kabilang sa mga bagong kaso ng pandarahas laban sa mga 
magsasaka sa buong bansa. Higit na nakakapagpuyos 
ng damdamin ang paghahambog ni Marcos Jr. na 
"gumagalang" ang kanyang gubyerno sa karapatang tao 
sa harap ng dumaraming kaso ng paglabag ng AFP-PNP at 
paramilitar. Dapat gawin ang lahat ng makakaya upang 
ilitaw ang mga biktima at papanagutin ang mga salarin at 
ang teroristang estado. 


Dapat managot ang 4th IBPA at Selective Security 
Agency sa pagdukot at paglapastangan sa karapatang 
tao ng mga biktima. Kailangan ding papanagutin ang 


OKTUBRE 2022 


burgesya kumprador na pamilya Sy na nag-aatas sa mga 
bayarang goons na dahasin ang mamamayan para sa 
sakim nitong interes sa lalawigan ng Batangas. 


Nakikiisa ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa 
panawagan ng mga kaanak na ilitaw ang mga biktima 
kabilang ang mga nauna nang mga desaparecidos ng 
reaksyunaryong estado. Marapat ding papanagutin ang 
AFP-PNP, paramilitar at bayarang goons ng naghaharing 
uri na salarin sa krimen. 


Maaasahan” ng s7mamamayang Pilipino Bs ang 
rebolusyonaryong kilusan na patuloy nitong isusulong 
ang pagkamit ng tunay na hustisya. Aabutin ng mahabang 
kamay ng hustisya ng demokratikong gubyernong bayan 
ang mga salarin at kriminal na AFP-PNP at mga amo 
nitong panginoong maylupa at burgesya komprador. 


NA FIW 1/-B 


FLW - FAMILY LIVING WAGE O HALAGANG KAILANGAN 

SA ISANG ARAW NG PAMILYANG MAY 5-6 MYEMBRO 

IV-A - MINIMUM WAGE RATE SA REGION 1V-A (P350-P470) 
IV-B - MINIMUM WAGE RATE SA REGION IV-B (P329-P355) 


HINDI KAILANGANG MAGING HENYO PARA 
MAUNAWAANG HINDI SAPAT ANG SAHOD. 


ANGGAGA | 
x NA GKAISLA pa 


MAKIBAKA 


pArA SA 
TAAS-SAHOD 


IT #t” - ll 


KARAPATAN 
SA PAGGAWA 


11 KALATAS 


KULTURA 


Ikaw ba si Ka Pedring? 


ni Ka Dessa 


H””” sa tahimik na umaga, kasabay ng mga humuhuning ibon 
at amoy ng nilutong koprang pinaglamayan sa pagtitigkal ang 
humaharurot na tunog na pamilyar na pamilyar na sa pandinig ng mga 


taga-baryo Katwiran. 


Titigil sa tapat ng mga puyat na maglulukad 


ang tatlong motorsiklo sakay ang anim na lalaking may dala-dalang 
mahabang baril na nasa parang lalagyan ng gitara. 


Mapapaimik si Tay Tino habang 
pinagmamasadan ang papalapit na 
mga lalaki, “Malayo pa man ang 
Miyerkules bakit nandito na ang 
mga kapatid. Hindi pa naman araw 
ng samba.” 


“Nasaan si Ka Pedring!” pabulyaw 
na tanong ng isa sa sakay ng motor 
sa mga maglulukad. Matatahimik sa 
lukaran at magtitinginan ang mga 
maglulukad, may isang maglalakas 
loob na iimik. 


Ang alam ko pong Ka Pedring 
ay si... si Kakang Pedring... Kow, 
matagal na hong patay yun, ay!” 


“Mga sinungaling kayo! Nandito 
ang dati hiyang kasamahan, dating 
NPA. Nakita siyang nagpunta dito 
kanina.” Tumingin-tingin na sinisino 
ng maliit na lalaking kasama ng 
mga sakay sa motor ang mga 
maglulukad, “Ay, ayan ho si Ka 
Pedring!” Sabay turo nito kay Tay 
Tino. 


“Aba, aba mag-ingat-ingat ka 
sa katuturo at baka mahnuno ka 


12 KALATAS 


diyan Udong. Sino ba kayo? Anong 
kailangan ninyo?” ika ni Tay Tino. 


“Ikaw si Ka Pedring! Ikaw ang 
hinahanap namin! Ilang beses 
mo ha kaming pinabalik-balik at 
tinataguan. Hindi na importante 
kung sino kami. Ikaw ang pinuno ng 
Komsek!” ika ng isa. 


“Ay ser, tatawagin ko na kayong 
ser dahil kahit di kayo magpakilala 
ay kilala namin kayo. Mga intel 
kayo. Mga sundalo.” 


“Ako nga ho'y may katungkulan...” 
matitigilan si Tay Tino sa biglang 
pagsabat ng isa sa mga lalaki, “Yun! 
Sabi ko na nga ba! Umamin ka din.” 


“Ay may katungkulan nga ho 
ako... Pastor ho, Pastor ho ako sa 
church namin. Masama na po pala 
yun?” 


“Ay huwag mo na kaming bolahin! 
Itong dati mong kasamahan ang 
magpapatunay!” 


“Basta ang alam ko ser, wala 
akong masamang sinabi sa mga 


'yan, kung nakausap ko man sila, 
yun ay para ihatid ang mabuting 
balita ng Panginoon.” 


Sabay kamot sa ulong sinabi 
ng isa sa mga intel, “Makulit kang 
matanda ka hal! Hindi totoo yang 
Panginoon mo na yan.” 


“Ay magdahan-dahan ho kayo 
ser, kayo pala ang hindi naniniwala 
sa Diyos. Malalaman yan ng 
Ministro namin,” sagot ni Tay Tino. 


“Alam ba ng barangay yang 
ginagawa ninyo?” tanong ng isa sa 
mga maglulukad. 


“Ay alam ito ng barangay!” 
nagmamayabang na sinabi ng mga 
intel. 


“Alam ho baga? Ay bakit hindi ko 
alam? Kagawad ako ng barangay, 
ako ang may sakop dito, pero di ko 
alam “yang ginagawa ninyo.” 


“Mga puro walang alam ang mga 
tao dito. Kakasuhan na lang namin 
kayo, kasong rebelyon.” Pabasta- 
bastang imik ng isa sa mga intel 
para makabawi sa pagkapahiya. 


“Aba, kayo. ang. kakasuhan 
namin. Harassment yang ginagawa 
ninyo. Paninirang puri. Kung anu- 
anong binibintang ninyo sa amin,” 
ani Tay Tino. 


“Dating NPA ba ika nyo yang 
kasama nyo ser? Ay mahiya 
naman siya kung pala'y pinapakain 
namin dati. ay bakit ngayon 
kami ipinapahamak? Wala kang 
kwentang tao,” sinasabi ito ni 
kagawad habang dinuduro ang 
nagpapakilalang ex-NPA. 


“Mga tao ko ito ser, kagawad 
ako dito. Hindi NPA yang si Pareng 
Tino. Yang kasama niyo ang 
kasuhan ninyo!” 


“Kasalanan po bang [maging 
maglulukad? O ang mag-Pastor? 
Ang maging mahirap? Walang 
kasalanan ang mga ito. Umalis na 
ho kayo. Abala ha ho kayo sa 
hanapbuhay namin.” 


OKTUBRE 2022 


